














Y Cyfiawn a fydd Ofalus ar am Fywyd ei Anifail. 


Gofalus yw y cyfiawn 
Am ei anifail drud, 
Un yw ac anadl ynddo, 
Mae'n byw mewn nerth o hyd ; 
Anifail yw anifail, 
Mae eisiau gofal dyn, 
Am ei anifail gwerthfawr 
At ei hoff waith ei hun. 





ALAW: 


DEHONGLIAD. Mesur: 
6,—S llinell. 


29, M. 8, 8, 8, 


Geiriau—BREUDDWYD GWRAIG PLAT. 


Doh A. 

(llaid rim: ale: s|m: £|f 
b Pwy a (ruldwydiodd les - - u Mawr oddeodd. 
(8:8ES|[U 1 TTW— | r> 
Ì lawer gyfyng awr, Fen oeddit yma ar Y 
íld:d|td:| l,: EM HI 
llawr cyn myned at Tad; Yr uniawn 
ill:ljm:fe|a:ail Lld: t:l|s: 
ê wêl iun Ìn A ffordd y cyfiawn wna yn sarn, 
E'N alr. mf. [|m: s|m:al 

A Gh serch at ran a daru, O'r sanctaidd 
(a PM NW 8. 
| hyfryd w wlad. - en. 


Mae breuddwyd yn beth hynod iawn, 
O rai cawn hanes am y dawn, 
Ac hebddo nid yw'r llyfr yn llawn 

I wel'd goddefiad ffydd ; 
Mae nerthol ffydd wnaeth fydoedd clyd 
O dan ystyriaeth deisyf drud, 
Y corph anadla'n bur o hyd 

Mewn bywyd nos a dydd. 


a 
GAN 
Y CYNHAUAF GWAIR. 


Me-ur—“ Dacw'r bwthyn O mor hardd fydd 
eu gwedd.” 


Deffro'n foreu wna y llanciau 
Ddyddiau teg cynhauaf gwair, 
Pan yr a'r llancesau ieuanc 
At y godro ddwy neu dair ; 
Yn y buarth bydd yr adar 
Wedi dodwy wyau mân, 
A rhai eraill gyda'u cywion, 
Hefyd cana'r gôg ei chân. 


bi 


lî. 
[EÎ] 


IJ] [| [E| 


ìm 


Ue 


Me Je REES 


Jj 


ls 


IE]JE] 


i 


IE] 


IE]JE] 






Cais mewn pryd, ar y cair, 
l)y lym bladur, na fydd segur 
Amser y cynhauaf gwair. 


Yn y weirglodd dir y porir 
Irwellt gan y gwartheg blith ; 
Gwelir weithiau ysgyfarnog 
Rêd yn gyflym drwy y gwlith ; 
Ond rhaid gadael iddi ddianc, 
Ac ymaflyd ar y gair, 
Yn y pigffyrch a'r cribiniau, 
Pan bydd ynu gynhauaf gwair. 


Cydgan— Cais mewn pryd, &c. 
Rhencio, gwthïo gwair i'w gario 
Bydd y teulu y prydnhawn, 
I geel cowlas yn y beudy 
Cyn y gauaf oer yn llawn ; 
Gwelir teisi mewn rhai manau, 
Drwy chwys gasglwyd wres y dydd, 
Porthiant ar y rhewynt caled 
I'r anifail iachus fydd. 
Cydgan— Cais mewn pryd, &c. 
Ceisier llawnder yn y daflod 
At ddyfodol ddydd sy” ddod, 
Gwnaed y gwas ei waith yn ufudd, 
A chaiff ganu er ei glod ; 
Hoffwn glywed llais y bugail 
Yn chwibanu ar y cwn, 
Pan y bydd y gareg ateb 
Yn fan draw yn dyblu'r swn. 
Cydgan— Cais mewn pryd, &c. 
Fe'n haddysgir a diwydrwydd 
Megis y wenynen fach, 
Gweithiwn ninau yn ein tymor, 
Felly byddwn gryf ac iach ; 
Rho'wn ein trysor yn y nefoedd, 
Lle na lygra gwyfyn cas, 
O'r lle y derbyniwn ymborth 
Bery bythol yn ei flas. 


Cydgan— Cais mewn pryd, &c. 
Y 


7o FE IO IO FE: 





Wrth symud y fyddin, rhaid canu yr udgyrn i alw 
y gynulleidfa ynghyd, ac iddynt gychwyn. 


BENDITH PALACE, 


Mai 11, 1904. BIRMINGHAM. 


Wag 





